IGBEYAWO NINU ISLAM 


I Yorùbá -Yoruba - U,,: 


Rafiu Adisa Bello 


2013 - 1434 


IsladmmHouse.... 


eko ago 


(yy Ji Awi) 


lọ Lsol sá; 


2013 - 1434 


IsldmhHOouse.... 


IGBEYAWO NINU ISLAM 


Itumo Igbeyawo: 


Igbeyawo ninu Islam je asopo ti o ni alubarika laarin okunrin 
kan ati obinrin kan, eyi ti yoo so enikookan ninu awon mejeeji 
di eleto enikeji re, ti won yoo si bere irin-ajo olojo gbooro ni ile 
aye yii. Won yoo wa bayi pelu ife ati ifowosowopo, enikan ninu 
won yoo maa ri ifokanbale lodo enikeji re, ti ibagbepo won yoo 


si maa fun awon mejeeji ni alaafia ati igbadun aye. 


Kinni Erogba Igbeyawo Ninu Islam? 


Erongba igbeyawo ninu Islam ni lati pile idile Musulumi. Idile 
Musulumi ni opomulero fun awujo Islam ti o dara, eyi ti awon 
eniyan re yoo Je awon eniti Won ni oripa rere ni ile aye, ti won 
yoo maa fi owo sowopo lori daadaa ati iberu Olohun, ti won yoo 


si maa sare alapantete lo sibi awon ise oloore. 


Kinni Opomulero Idile Musulumi Yi? 


Laisi iye meji nibe, obinrin rere ni. opomulero fun idile 

Musulumi ti o dara, oun ni eekan re, oun naa si ni ipile re. 

Obinrin rere yi naa si ni igbadun aye fun okunrin, oun ni adun ti 

o gaju fun okunrin ni aye yii, gege bi o ti se wa ninu hadtisi ojise 
3 


Olohun- ki ike ati ola Olohun maa ba a- ti o so pe: "Ile aye yii ile 
igbadun ni, eyi ti o si dara Julo ninu igbadun re naa ni obinrin 


rere". ÌMushml. 


Olohun se eda okunrin ni eniti yoo maa se igbiyanju, ti yoo maa 
Jade ni ile re ni aaro ti yoo si maa wa Jije ati mimu fun awon ebi 
re ni ona ti o to ti o si ba ofin Olohun mu. Nigbati o ba nse 
awon igbiyanju wonyi, ki a bi ara wa leere, nje o ni bukaata si 
eniti yoo maa pese ona irorun fun un? NJe o ye ki o ni eniti yoo 


ran an lowo lati ri ifayabale ati isinmi bi? 


Idera nla ni o je fun okunrin ki o ri eniti yoo gbo bukaata yi fun 
un, idi niyi ti o se Je wipe oJuse alakoko fun obinrin rere ni odo 
oko re ni ki o se ara re ni aaye isinmi fun oko re, ki o se ara re 


ni okunfa ifokanbale fu un. 


Igbesi aye toko-taya je irin-ajo kan ti o gun pupo, obinrin 
Musulumi si wa ni ipo olubanidowopo pelu oko re. Nigbati oro 
wa ri bayi, a je wipe olukuluku gbodo fi ara bale ki o si se suuru 
nigbati o ba fe s'esa iyawo tabi oko, wiwa oko tabi iyawo kii se 


ohun ikanju rara, ohun ti o gba pelepele ati ifarabale ni. 


'Ti o baje wipe okunrin s'esa iyawo re pelepele ati pelu ifarabale, 
ti obinrin naa si s'esa oko re pelu pelepele ati ifarabale ohun ti 
yoo Je abajade eleyi ni idile alayo, nitoripe enikookan ninu won 
s'esa ohun ti o wu u, eyi ti yoo si se okunfa ki afijo wa laarin 


awon mejeeji nibi irisi, nibi ohun ti won fe ati nibi erongba won. 


Ninu ohun ti o lewu julo ni ki asise kan sele nibi ipilese igbesi 


aye toko-taya nitoripe eleyi maa nse okunfa ki ajosepo naa fi idi 
4 


r'emi. Nibi iru igbesi aye toko-taya ti o ba ri bayi obinrin yoo ri 
wipe oun ko le fun oko oun ni ohun ti o l'eto si gege bii ife ti o 


jinle, ifokanbale ati beebee lo. 


Kinni Islam fe ki Okunrin se Nigbati o ba nwa Iyawo? 


Nitoripe esin Islam gbero rere ro Musulumi l'okunrin, idi niyi ti 
o se se e ni ojukokoro ti o si toka re si iru obinrin ti o ye ki o 
maa wa gege bii iyawo fun un, nitori ki igbadun le wa fun un ni 
aye yii, ti yoo si ni ifokanbale lati se ijosin fun Olohun re. Islam 
se okunrin ni ojukokoro si awon iroyin kan lara awon 
omobinrin Musulumi ti yoo fi ri eniyan rere lati fi se aya. Ojise 
Olohun- ki ike ati ola Olohun maa ba a- so wipe: "Awon eniyan 
maa nfe obinrin nitori awon nkan merin kan: Nitori owo re, tabi 
nitori iran re, tabi nitori ewa re, tabi nitori esin re, se ojukokoro 
si eyi ti o l'esin ki o ma baa di eniti yoo m'ofo nigbeyin" 


IBukhari: 3090, Mushm: 14661. 


Ninu Aponle Ti Esin Islam Se fun Obinrin: 


Ninu aponle ti esin Islam se fun obinrin ni wipe o fun un ni eto 
lati s'esa okunrin ti o ba feran lati Je oko re. Ni otito, omobinrin 
ni bukaata si imoran lati odo awon obi re; nitoripe awon mejeeji 
wulo fun un ti o si le se e ni anfaani ju u lo, sugbon sibesibe esin 


Islam ko fun won ni ase lati Je omobinrin won nipa wipe ki o fe 


ki 


eniti ko ba ni ife si. Awon oro ojise Olohun ti o duro gbagba ti 
omobinrin ti o si nfi eto re rinle lori alamori yi po pupo, ninu re 


ni: 


Hadiisi ti o wa lati odo Khansa' omo Khidaam ti o nso pe: Baba 
mi fi mi fun omo egbon re ti o si Je eniti emi ko feran, eyi ti o 
mumi ke gbajari lo ba ojise Olohun- ki ike ati ola Olohun maa 
ba a- ojise Olohun wa so fun mi pe: "Gba ohun ti baba re se fun 
o". Mo wa so wipe: Fmi ko fe ohun ti baba mi se fun mi. Ojise 
Olohun wa so fun mai pe: "Maa lo, ko leto lati fi o fun eniti iwo 
ko feran, ki o lo fe eniti o ba wu o". Lehinnaa mo wa so wipe: 
Mo ti gba ohun ti baba mi se, sugbon ohun ti mo fe se ni wipe 
mo fe ki awon obinrin mo pe awon obi ko ni eto lati je 
omobinrin won nipa ki o fe eniti ko ni ife si. IÌFathul Baari: Oro 
nipa bi okunrin ba fi omobinrin re l'oko fun eniti ko ni ife si, 


irufe igbeyawo bee ko ba esin mul. 


Ninu hadisi miran, ojise Olohun so pe: "A ko gbodo fi abileko 
l'oko titi ti a o fi gba ase lati odo re, a ko si gbodo fi omoge l'oko 
titi ti a o fi gba iyonda re". ÌIBukahri: 3136, Muslim: 14191. 


Nitori esin Islam fe gbogbo ohun ti o je anfaani fun omobinrin 
Musulumi ni o se gba awon obi re ni Imoran wipe ki won. se 
amojuto ohun ti yoo se omo won ni anfaani Julo nipa oro eniti o 
maa je oko fun un. Islam nso nipa awon iroyin ti o dara julo ti o 
ye ki awon obi omobinrin wa, ki won si woye sI ni ara eniti yOO 
je oko fun omobinrin won, ki won to fi owo si i, ki won si to 
yonu si 1. Ojise (O)lohun so pe: "Nigbati eniti eyin ba yonu si esin 


re ati iwa re ba wa bayin lati fe omobinrin yin, ki e fi fun un, ti 


6 


eyin ko ba se bee adanwo yoo maa sele lori ile ati ibaje ti o tobi'. 


IThrmisi:1084, Mishkaatul Masoobih: 30901. 


O dara julo ki awon obi mejeeji ko eko ninu ohun ti esin Islam 
npe awa Musulumi si yi, ki won mase maa Je awon omobinrin 
won nipa lati fe eniti won ko ni ife si, nitoripe lara iwa abosi ati 


fifi eto eniyan dun un ni eleyi wa. 


Nigbati o wa je wipe awon obi omobinrin ko ni eto lati Je omo 
won nipa lati Je aya fun okunrin ti ko ni ife si eyi fi han wa pe 
elomiran ti o yato si awon obi ko tile l'eto rara lati se bee. Eleyi 
yoo je ki a mo asise nla gbaa ti awon kan ti won npe ara won ni 
olori ijo Musulumi maa nse, ti won yoo so ara won di apase waa 
ti ki laagun lori awon omobinrin Musulumi, ti won ko si je obi 
tabi alagbato fun won sugbon ti won yoo paa ni dandan fun 
awon omobinrin bee wipe ki won maa je aya fun awon eniyan ti 
won ko ni ife si; nitoripe awon omobinrin yi Je omo ijo Won. 
Ojuse Musulumi ni ki o maa tele oju ona Olohun ati ilana ojise 
lori gbogbo nkan. Ojise Olohun so wipe: "Kosi titele fun eda 


kan nibi ohun ti yoo mu eniyan kan se Olohun Adeda". ISherhu 


Ssunna: 2924399, Mishkaatil Masoobih: 36961. 


Kinni Ohun Ti O Ye Ki O Je Osunwon Fun (Omobinrin 
Musulumi Nigbati O ba Fe Yan Oko? 


O je oranyan fun omobinrin Musulumi ti o ni agboye esin re ki 
oni osunwon ti yoo gbe kale nigbati o ba nwa olubadowopo fun 


irin-ajo aye re ti o gun gbooro, nigbati o ba fe sa esa eniti yoo Je 
oko re ati olowo ori re. 


Omobinrin Musulumi ko gbodo maa wo didara ni oju, giga ni 
Ipo, pipo ni oro ati awon iroyin miran ti awon omugo ninu awon 
omobinrin miran maa nwo. Ohun ti o se pataki ki omobinrin 
Musulumi maa wo ti yoo si maa se akiyesi re lara eniti yoo Je aya 
fun ni esin ati iwa, gege bi o ti se wa ninu oro ojise Ollohun ti o 
so wipe: "Nigbati eniti eyin ba yonu si esin re ati iwa re ba wa 
bayin lati fe omobinrin yin, ki e fi fun un". Nitoripe esin ti o 
peye ati iwa ti o dara ni opomulero fun igbesi aye alayo fun 
toko-taya, awon nkan mejeeji yi si ni o niye lori julo ninu ohun ti 


o ye ki okunrin Musulumi ni. 


Abajade Titele Ilana Ojise Olohun ati Ilana Esin Islam Ninu 
Eto Igbeyawo: 


Gbogbo ohun ti o Je daradara patapata ni o wa ninu ohun ti ojise 
Olohun ba pa awa Musulumi lase re, nigbati omobinrin 
Musulumi ba tele ilana ojise Olohun nibi iroyin ti o ye ki o wa 
lara eniti yoo je oko fu un, ti Musulumi l'okurin naa si tele ohun 
ti ojise toka re si nigbati o ba nwa aya, kosi iye meji wipe awon 
igbese yi Je ipilese fun igbesi aye loko-laya ti yoo yege ti yoo si tu 


oko re de ebute ogo. 


Pelu aanu lati odo Olohun Alagbara lori ohun gbogbo, ile, aanu, 
ifowosowopo, aifokantan, nran ara eni lowo ati ibagbepo 


daradara ni yoo maa wa laarin iru awon toko-taya bayi. Adehun 
8 


Olohun yoo si sele lori awon mejeeji bi O ti se so ninu oro Re 
pe: (Atipe awon obinrin rere Ini won l'eto sil awon okunrin rere, 
atipe awon okunrin rere Ìni won l'eto sil awon obinrin rere, irufe 
awon wonyi ni A ti mo won kuro nibi lisokusol ti won nso si 
won. Won si ni aforiji ati arisiki ti o ni aponle). ÌSuuratu Nuur: 


961. 


Ni ipari, a nse ni adua wipe ki Olohun se titele ofin esin Islam 
ati ilana ojise Olohun ni irorun fun gbogbo awon odo 
Musulumi; ki won le ri aye yi gbe pelu irorun, ki won si le je 


omo Al-janna ni orun. Amin. 


